YOUR DATA 


Allwch chi weld pedwar darn o 
ddata personol mae Jay yn eu 
rhoi i ffwrdd? 


Tanlinellwch nhw, isod. 


Ar brynhawn dydd Sadwrn gwlyb, 
dyma Jay yn gofyn i'w mam a 
allai hi fynd ar-lein i wneud Daeth hi o hyd i wefan y tîm 
ymchwil ar gyfer prosiect ysgol ieuenctid lleol. Cofrestrodd i gael 
am chwaraeon. negeseuon ebost, drwy lenwi 
ffurflen oedd yn gofyn am ei 
Cytunodd ei mam, ac estynnodd 
henw, ei dyddiad geni a'i 
y gliniadur. Cyn dechrau, 
chyfeiriad ebost. 
gosododd ei statws cyfryngau 
cymdeithasol ar 'Prysur'. 
Roedd Jay am weld ble yn union 
roedd eu cae, felly chwiliodd am y 
cyfeiriad ar-lein i weld a allai hi 


Roedd Jay eisiau gwneud 
gerdded yno o'r tŷ gyda'i mam. 


prosiect am bêl-droed merched 


ac roedd eisiau gwybod a oedd 
clybiau yn yr ardal. Aeth ar 
injan chwilio a theipio 'clwb pêl- 


droed merched lleol'. 


o 
e 
Intormation Cammissipner's Otfice 


